WikipediA 


Wikang Bengali 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Bengali o Bangla (Bengali: ^T^T, 
[ 1 2 3 bagla]) ay isang silanganing wikang Indo-Aryan. 
Katutubo ito ng rehiyon sa silangang Timog Asya na 
kilala bilang Bengal. Ang Bengal ay binubuo ng 
Bangladesh, ang mga estadong Indiyan ng Kanlurang 
Bengal, at mga bahagi ng mga estadong Indiyan ng 
Tripura at Assam. Sinusulat ang wikang ito gamit ang 
Baybaying Bengali . Ang Bengali ay isa sa mga 
pinakabinbigkas na wika (ika-6^^) sa buong mundo 
dahil may sa halos 300 milyong tagapagsalita nito. 

Mga Sanggunian 


1. Bangla language (http://www.banglapedia.org/ht 
tpdocs/HT/B_0137.HTM) sa Asiatie Soeiety of 
Bangladesh 2003 

2. "Statistieal Summaries" (http://www.ethnologue. 

com/ethno_docs/distribution.asp?by=country). 

Ethnologue. 2005. Nakuha noong 2007-03-03. 

3. "Languages spoken by more than 10 million 
people" (http://www.webcitation.org/5kwPyXpQ 
1). Enearta Eneyelopedia. 2007. Sininop mula 
sa ang orihinal (http://encarta.msn.com/media_ 

701500404/Languages_Spoken_by_More_Tha 

n_10_Million_People.html) noong 2009-10-31. 
Nakuha noong 2007-03-03. Cite uses 
depreeated parameter |deadurl= (tulong) 


Bengali 

Bangla 


<rR*n 


Sinasalitang 

Bangladesh, Indiaatsa 

katutubo sa 

mga komunidad sa UK, 
USA, Saudi Arabia, 
Malaysia, Singapore, Mga 
Pinag-isang Arabong 
Emirado, Australia, 
Myanmar, Canada 

Rehiyon 

Bangladesh, Kanlurang 
Bengal, Tripura, Mga Pulo 
ng Andaman at Nieobar, 
Assam, Jharkhand, Orissa, 

Bihar. Winiwika sa New 

Delhi, Mumbai at 
Bangalore. May mga 
tagapagsalita sa Pune, 
Hyderabad at ehennai 

Mga katutubong 

300 milyon M 

tagapagsalita 

(nawawalang petsa) 

Pamilyang wika 

Indo-European 

■ Indo-lranian 

■ Indo-Aryan 

■ Lupong Silanganin 

■ Bengali-Assamese 

■ Bengali 

Sistema ng 

pagsulat 

Baybaying Bengali 


Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika sa Bangladesh, 

India (Kanlurang 
Bengal, Tripura sa Lambak 



















































ng Barak) (sa mga distrito 
ng timog Assam- Cachar, 
Karimganj at Hailakandi) 

Pinangangasiwaan Akademiya ng Bangla 

(regulado) ng (Bangladesh) 

Pasehimbanga Bangla 

Akademi (Kanlurang 
Bengal) 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-1 bn 

ISO 639-2 ben 

ISO 639-3 ben 

This page eontains indie text. Without 
rendering support you may see irregular vowel 
positioning and a laek of conjuncts. More... 



Itong artikulo ay 
naglalaman ng pagsasalin 
ng « Bengali language (htt 
ps://en. wikipedia.org/wiki/ 


BengalManguage)» mula 
sa en.wikipedia (https://en. 
wikipedia.org/wiki/). 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=WikangJ3engali&oldid=1768767" 


Huling pagbabago: 06:49,1 Hulyo 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 
























